WicipediA 


Iaith 


Cyfundrefn gyfathrebu yw iaith. Gelwir astudiaeth ieithoedd yn 
ieithyddiaeth. Mae'n cynnwys astudiaeth cystrawen, seineg a morffoleg 
iaith. 

Does dim cytundeb pryd y dechreuwyd defnyddio iaith gan yr hil 
ddynol. Mae amcangyfrifon yn amrywio o ryw ddwy filiwn o 
flynyddoedd yn ôl hyd at mor ddiweddar â phedwar deng mil o 
flynyddoedd yn ôl. 

Mae ieithoedd y byd wedi eu rhannu'n deuluoedd ieithyddol lle mae'r 
ieithoedd ym mhob teulu yn tarddu o'r un ffynhonnell hanesyddol. Ond 
mae rhai ieithoedd sydd ddim yn dangos perthynas ag unrhyw iaith arall 
e.e. B asgeg . Mae'r prif deuluoedd ieithyddol yn cynnwys yr ieithoedd 
Indo-Ewropeaidd, yr ieithoedd Affro-Asiaidd, a'r ieithoedd Sino- 
Tibetaidd . 

Gweler hefyd 



Carreg Rosetta 


■ Rhestr ieithoedd 

■ Rhestr ieithoedd yn nhrefn nifer eu siaradwyr brodorol 

■ Rhestr o wledydd lle mae iaith yn bwnc dadl gwleidyddol. 

Mae gan Gomin Wikimedia 
gyfryngau sy'n berthnasol i: 

iaith 



w u- iacLu r Chwiliwch am iaith 
yn Wiciadur. 


[ji z+k.l 

Egìnyn erthygl sydd uchod am ieithyddiaeth. Gallwch helpu Wìcipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikiped 
ia.org/w/index.php?title=Iaith&action=edit). 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=laith&oldid=3097553" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 18 Awst 2017, am 01:48. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 







































